CTKGOR  DOSBARTH  GWLEDXG  PENLLYN 


ADRODDIAD 


SWYDDOG  MEDDYGOL 


ar 


GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 


am 

1969. 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddiges  a Boneddigion, 

Fy  mraint  yw  cyflwyno  unwaith  eto  adroddiad  ar  gyflwr  iechyd  y 

Dosbarth. 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  o’r  boblogaeth  yng  nghanol 
1969  oedd  2,460  (2,470  yn  1968  a 2,690  yn  1967). 

Yr  oedd  44  0 enedigaethau  bywan'edig  (35  yn  1968).  Nid  oedd  un 
genedigaeth  marwanedig. 

Ni  bu  marwolaeth  0 blentyn  dan  flwydd  oed  ac  ni  but  achos  o 
farwolaeth  mam  ar  enedigaeth  plentyn. 

Bu  un  achos  newydd  o ddarf odedigaeth  yr  ysgyfaint  ond  ni  bu 
marwolaeth  o’r  af iechyd. 

Dymunaf  ddiolch  i Mr.  Hutghes  yr  Arolygydd  Iechyd,  a’r  swyddogion 
eraill  am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 


Yr  ydwyf  eich  ufudd  was, 


Yr  eiddoch  yn  gywir, 

H.  FRANCIS. 

Swyddog  Meddygol  Rhanbarthol  y Sir. 


CYFFREDINOL 


Arwynebedd  y Dosbarth:  98.469  o aceri 

Gwerth  Trethiannol;  €67,700  (Mawrth  1970) 

Poblogaeth  (Ffigyrau’r  Cofrestrydd  Cyffredinol) : 2,460. 
Nifer  y tai  annedd  902 

Cyfanswm  treth  geiniog  y bunt  £270.19.  4«  (1969/70) . 


YSTADEGAU  HANFODOL 


Nodweddion  Cymharol 


Genedigaethau:  1.05 

Marwolaethau  ; 0.93 


GENEDIGAETHAU 


Byw  a marwanedig:  44 

Bywanedig;  44 

Marw  ane  digs  Dim 

Genedigaethau  yn  ol  mil 

o boblogaeths  17*9 

Genedigaethau  anghyfreithlon  yn 
ol  mil  o boblogaeth  1.2 


BYWANEDIG 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyireithlon 

18 

23 

41 

Anghyfreithlon 

MARWOLAETHAU. 

3 

3 

Cyfanswm s 

21 

10 

31 

Marwolaethau  yn  ol 
Y Ffigwr  am  1968 

mil  o'r  boblogaeth 

12.6 

Marwolaethau  plant 
Cyfreithlon 

dan  flwydd  oed 

Dim 

Dim 

Dim 

Anghyfreithlon 

Dim 

Dim 

Dim 

Marwolaethau  plant 
Y Ffigwr  am  1968 

yn  ol  mil  0 enedigaethau 

Dim 

Marwolaethau  plant 
enedigaethau 

cyfreithlon  yn  ol  mil  0 

Dim 

Marwolaethau  plant 

dan  bedair  wyfchnos  oed 

Cyfreithlon 

Dim 

Dim 

Dim 

Anghyfreithlon 

Dim 

Dim 

Dim 

Marwolaethau  mamau 
geni  plant) 

(ynglyn  a beichiogi  a 

Dim 

Dim 

Dim 

MARWOLAETHAU  O'R  CANSER 


(Yn  ol  mil  o’r  boblogaeth  1.6 

Y Ffigwr  am  1968  1.6 

Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth 
yn  ol  mil  o'r  boblogaeth  Dim 

Y Ffigwr  am  1968  Dim 


Cyfanswm  4 


1 


GWASANAETH  ISCHYD  YU  Y DO SB ART K 


1,  SWYDDOGION  IECHYD 

Un  Swyddog  Meddygol 
Un  Arolygydd  Iechyd  - 

20  CYFLEUSTERAU  LABORDY 

Dwr  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwyr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 
Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

3.  AMBIWLAUS : 

Dwy  ambiwlans  yn  y Bala  a dwy  yng  Nghorwen. 


4.  CLINIG AU  LLBSIANT  PLANT 

Cynhelir  clinig  o'r  math  ddwywaiih  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,Bala. 

5.  CLINIGAU  DARPAR  GENI 

Cynhelir  clinig  unwaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

6.  CLINIG  ORTHOPAEBIG 

Cynhelir  clinig  yn  Plasyndre,  bob  yn  ail  ddydd  Iau* 

7.  ATALHEINTIO 

Ceir  atalheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant. 

8.  YSBYTAI 

Nid  oes  un  ysbyty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

9.  AFIBCHYDOD  HBINTUS 

Cyfanswm  yr  afiechydon  heintus  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyn  % 3 


DARFODEDIGAETH 


Achosion  gewydd 


Ysgyfeiniol 

Anysgyfeiniol 


Gwryw 


1 

1 


M ARWOL  AB IH AU  0 ACHOS  DARFODEDIGAETH 


Ysgyf einiol 
Anysgyf einiol 


Dim 

Dim 


Benyw  Cyfanswm 

Dim  • 1 

Dim  1 


Dim  Dim 

Dim  Dim 


ACHOSION  MARWO LAETH AB 


Cornwyd  Llidiog  yr  ystumog 

Cornwyd  llidiog  y chwaren  wrth  enau’r  bledren 
Cornwydau  llidiog  eraill 
Clefydau  eraill  y gyfundrefn  nerfau 
Gorbwys 

Af iechyd  rhedweli  y galon 
Ffurfiau  eraill  o glefydau  y galon 
Afiechyd  llestriog  yr  ymennydd 
Clefydau  eraill  o'r  gyfundrefn  cylchredol 
Rhwystr  y perfeddun  bach  a- thorllengig 
Clefydau  eraill^y  gyfundrefn  cenhedlol  a 
chyfundrefn  y dwr 


Gwryw 

1 • 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
1 


Benyrv 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 


1 


GLANWEITHDRa  bwyd 

Rhoddwyd  cyngor  yn  gyffredinol  fel  oedd  angen. 


Nifer  a erlynwyd 


Dim 


AER05DIAD  BLYNYPDCL  YR  AROLYGYPP  IECHYD  - 1969* 

'EAls  ( a)  Tai  Cyngor; 


Dengys  y tabl  isod  y nifer  a'r  math  o dai  Cyngor  yn  y gwahanol 
ardaloedd  ar  ddiwedd  y flwyddyn;  - 


- - - - - - » - - ■ - - - - 

: 

1 

Safle 

4 Ystafell 
Wely  neu  Pwy 

3 Ystafell 
Wely 

2 Ystafell 
Wely 

1 Ystafell 
Wely 

1 

Cae  Gwyn, 
Rhyduchaf 

8 

3 

Tai  Cyngor 
Llanuwchllyn 

i 

14 

14 

Tai ' nrhos , 
Parc 

12 

12 

Gwern  Gwalia, 
Glanrafon 

8 

8 

Trem  Berwyn, 
Llandderf el 

• 

4 

4 

, 

8 

Bro  Hafesb, 
J.landderfel 

2 

14 

4 

20 

Stryd  Trafalgar 
Llandderf el 

3 

3 

Bron  Afon, 
Bala 

1 

1 

'Tanyfoel, 

Llanfor 

! 

! 

9 



L i2LJ3 

9 

j j 1 i 

Cyfanrif  ; 7 i 69  ; 7 

83 

"r-Tgryrxrrsc'icr* 

Yn  ystod  y flwyddyn  cariwyd  ymlaen  gyda  chynlluniau  i godi  tai  newydd  yn 
Llanfor, L langyw air, G1  an  raf on  a'r  Sarnau. 

Cwblhawyd  9 ty  - 3 ystafell  wely  yn  Llanfor  a 4 ty  cyffelyb  yn  y Parc. 

(b)  TAI  PEE  I FAT : 

Yn  ystod  1969  adeiladwyd  3 ty  preifat  ac  ar  ddiwedd  y flwyddyn  yr  oedd  4 
arall  yn  cael  eu  hadeiladu. 

(c)  Newidiadau  yn  stoc  tai; 

Yn  ystod  1969  cafwyd  ennill  o ddau  dy  trwy  drosi  eiddo,  dau  dy  eu  hadnewyddu 
a'i  ail  defnyddio  i fyw  ynddynt,  a chollwyd  un  fflat  gan  ei  drosi  i swyddfa. 

(d)  GWELLIANTAU  I DAI  PREIFAT: 

1.  Rhoddion  Dewisol: 

Tuag  at  Welliannau: 


Nifer  ceisiadau  12 
Nifer  ceisiadau  a gymeradwywyd  12 
Nifer  tai  a wellwyd  5 
Cyfanswm  a dalwyd  £1775* 


1 


* 2c  Rhoddion  Safonol: 

Nifer  Ceisiadau  2 

Nifer  Ceisiadau  a gymeradwywyd  ■ 2 

Nifer  tai  a we-llwyd  7 

Swm  a dalwyd  mewn  rhoddion  £1200. 19 • 6. 

Cyf ar caleda  rhodd  £177*  5»  0. 

Mwynderau  a ddarparwyd? 

Bad'don 
Basn  Ymolchi 
Dwr  Poeth 
Ceudy  Dwr 
Cwpwrdd  Bwyd 
Tanciau  Septic 
Cyflenw’ad  Dwr 

Yr  oedd  Un  o’r  ddau  gais  gan  berchenog/preswyliwr. • 

Er  1959  pan.  ddechreuwyd  rhoddi  Rhoddion  Safonol,  caniatawyd  57  o geisiadau 
a thalwyd  cyfanswm  o £7510  mewn  rhoddion. 

(e)  DEDDF  RHENT  1957 : * ’ ' 

Ni  dderbyniwyd  cais...am  dystys.gr if  cywair.drwg.  ‘ 

(f)  CYWEIRIAD  - DEDDFAU  TAI  AC  IECHYD  CYHOEDDUS : 

Nifer  y Tai  a atgyweiriwyd  yn  dilyn  gweinyddu  Rhybuddion  8 
Nifer  y Tai  a gaiiwyd  yn, dilyn  ymgymeriadaus  4 " , 

Dengys  y tabl  isod  manylion  tai  anaddas  a gauwyd  neu  dymchwelwvd  ers  1959 1 — 


Mewn1' Clearance  Areas " 

Tai  Unigol 

1959 

' ; .;  - 

' : ....  ' 

I960 

-•» 

8 ...  • ■:  ...  . \ 

1961 

6 v 

1962 

- 

6 

1963 

- 

5 •'  ...  - 

1964 

- 

6 . - 

1965 

- 

4 

1966  - 

• -* 

5 

. 1.967 

- 

7 

1968 

- 

5 - 

1969 

- 

4 

Cyfanrif 

- 

56 

DEDDF  SWYDDFEYDD  SIOPAU  AC -APEILADAU  RHEILFFYRDD  1965. 
Rhoddir  isod  manylion  ar  weithrediad  y ddeddf  yma  yn  ystod  1969 J- 
(a)  Cofrestriadau: 


Dosbarth  yr  Eiddo-- 

Nifer.  yr  Eiddo 

Nifer  a gafodd  archwiliad  yn 
ystod  y flwyddyn. 

Swyddf eydd 

4 

4 

Siopau  Manwerthu 

* 

• - it- 

Siopau  Cyfanwerth 
ac  Nwydd-dai 

Ystordai  Tanwydd 

- 

- 

Cyfanswm 

4 

4 

2 


Z JS  ran  lad,  o'r  P e r s or  ar.  a Gyf  logir  yn  ol  Gweithdy 


I— * — 

Math  o Weithdy 

Nifer  y Personau  a Gyflogir 

Swyddfeydd 

■ 

9 

Siopau  Manwerthu 

- 

Siopau  Cyfanwerth  a 

Nwydd-dai 

1 

Sefydliadau  Darparu 
Lluniaeth 

— 

Ystordai  Tanwydd 

1 

CYFANRIF 

11 

Marched 

4 

Dy nion 

7 i 

(c)  Gwrthweithrediadau; 

Cafwyd  3 gwrthweithrediad  yn  bodoli,  un  mewn  perthynas  i ddiffyg 
darpariad  cymorth  cyntaf , un  ynglyn  a'r  dicgelwch  grisiau,  a'r  Hall  ynglyn 
a'r  gwybodaeth  mewn  perthynas  i ddarpariaeth  a gwybodaeth  y ddeddf  i'r 
personau  a gyflogir. 

(d)  Damwein?  au; 

0 dan  Adran  48  os  digwydd  damwcdn  mewn  eiddo  sydd  yn  dod  odditan  y 
Ddeddf,  ac  yn  achosi  marwolaeth  neu  yn  analluogi  gweithio  am  fwy  na  thri  niwrnod. 
mae  yn  ofynol  i'r  cyflogwr  ohebu  y digwyddiad  i’w  awdurdod  lleol. 

Pwrpas  hyn  yw  i alluogi  yr  awdurdod  i edrych  i mewn  i achosi on  damweiniau 
ac  i gynghori  cyflogwyr  syt  i atal  damweiniau  tebyg. 

Ni  hysbyswyd  unrhyw  ddamwain  yn  ystod  y flwyddyn. 

DIP A LLYGOD: 

Y trefniant  preeennol  mewn  perthynas  i'r  gwasanaeth  yma  yw  bod  un  o 
weithwyr  y Cyngor  yn  rhoddi  sylw  i gwynion  ac  yn  cario  allan  triniaeth  fel 
bydd  angen.  . 

Nid  yw  y Cyngor  yn  codi  tal  am  y gwaith. 

Mae  y tabl  isod  yn  dangos  y gwaith  a gariwyd  allan  yn  ystod  1969*- 


Ddim  Amaethyddol 

Amaethyddol 

Nifer  yr  eiddo  yn  y Dosbarth 

718 

337  ; 

Nifer  archwiliwyd  yn  dilyn  cwynion 

11 

' • - 1 1 ' • " 1 ' 1 r '1  1 ' 

23  j 

Nifer  o'r  Llygod  Mawr 

11 

23 

Uchod  gyda  Llygod  Bach 

- 

1 .• 

Nifer  Archwiliwyd  ar  wahan  i 
gwynion 

3 

- 

Nifer  o'r  uchod  gyda  - 

Llygod  Mawr 

- 

- 

Llygod  Bach 

- 

- 

Y gwenwyn  a ddefnyddir  yw  ’Warfarin’ . Un  yw  hwn  ymhlith  nifer  o 
wahanol  fathau  o wenwyn  a elwir  yn  'anticoagulants'  gan  mai  eu  prif.  effaith 
ar  anifeiliaid  y^t  gwahardd  y gwaed  rhag  tolchi. 

Ni  ddarganfyddwyd  unrhyw  arwydd  bod  llygod  yn  y.r  ardal  yma  yn  datblygu 
gwrthwynebiad  i ’Warfarin’. 

Archwilir  hefyd  y Tomenydd  Ysbwriel  a'r  Gweithfeydd  Carthff osiaeth. 


3- 


DuDDP  CABAFAKNAU  A Rl£K)LI  DATBLYGIAD  1960  s 

Yn  ystod  1969?  yn  Gilyn  caniatad  cynllunio,  rhoddwyd  trwyddedau  safle  i 
2 o safleoedd  newydd , hefyd  estyniad  i ddau  o'r  safleoedd  a oedd  yn  bodoli  yn  barod0 
'Roedd  trwyddedau  y safleoedd  a'r  estyniadau  yn  caniatau  cyfanrif  o 81 
o garafannau  arnynt  yn  dod  a'r  nifer  o safleoedd  trwyddedig  yn  y dosbarth  i 16,  gyda 
11s  i 441  0 garafannau, 

Gynnwys  y ffigur  441  1©  ar  gyfer  72  o rai  teithiol  neu  'touring' « Yn 
ychwahegol  'roedd  d wy  safle  wedi  eu  cofrestru  gan  y 'Caravan  Club'  fel  'certified 
locations'  yn  caniatau  dim  mwy  na  phump  carafan  yr  un. 

Yn  ystod  mis  Awst,  yr  amser  prysuraf  yng  ngwyliau'r  haf,  cariwyd  allan 
archwiliad,  mewn  cysylltiad  a Swyddogion  yr  Awdurdod  Cynllunio,  i gael  gwybodaeth 
ynglyn  a safleoedd  carafannau  a phebyll  yn  y dosbarth.  Cafwyd  cyfanrif  0 38 6 carafan. 
a 199  o bebyll. 

Dengys  y tabl  isod  y gwahaniaeth  yn  ystcd  adegau  archwiliadau  y blynyddo 

blaenorols- 


Cyfanrif  Carafannau 

Cyfanrif  Pebyll  ■ 

19  66 

242 

1 — 1 

1 

1967 

260 

192 

1968 

319 

250 

1969 

386 

■ . . ■ , „ 

199 

Sylwir  bod  y cyfanrif  carafannau  (386)  yn  dal  yn  is  na'r  nifer 
safleoedd  a ganiatawyd  trwy  drwyddedau,  sef  441* 


BVJYDs 

Archwiliwyd  adeiladau  bwyd  ond  ni  chafwyd  rheswm  i erlyn  neb  am  beidio 
a chydymffurfio  a 1 r Rheolau  Glen did  Bwyd. 

Ni  chafwyd  achos  i roi  tystysgrif  fod  bwyd  yn  anaddas  i'w  fwyta. 

CYFLENWAD  DWRs 

Rhoddir  isod  ffigyrau  yh  dang os  nifer  tai  sydd  wedi  eu  cysylltu  a'r  brif 

bibell  ddwrs- 

Llandderfel  131 

Llanfor  90 

Llangywair  16 

LI  anuw  ch  1 ly  n 16  5 

Llanycil  109 

511 

Cymerwyd  samplau  o'r  brif  bibell  am  archw:  liad  bacteriolegol  a'i  cafwyd 

yn  foddhaol. 

Hefyd  cymerwyd  9 0 samplau  0 gyflenwadau  p re if at  a rhoddwyd  cyngor  ar  y 
dulliau  a'r  gwaitn  i wella  lie  oedd  angen. 

CASGLU  YSMRIEL: 

Ceir  casgliad  pob  pythefnos  yn  rhan  fwyaf  o'r  dosbarth,  a defnyddir  tair 
tomen,  sef,  yn  Llanuwehllyn,  Sarnau  a Llandderfel. 

Hefyd  darnerir  'Litter  Bins'  mewn  strydoedd  a mannau  cyhoeddus  eraill, 
gan  ddefnyddio  sachau  papur  mewn  'holders'  arbennig, 

FFATRIOEDDs 

Yn  ystod  y flv;yddyn  ni  bu  newid  yn  nifer  ffatrioedd  yn  y dosbarth. 

Ni  ddarganfuwyd  unrhyw  gamwedd. 

CYNLL1N  GWELLIANTAU  FFBRMYDD  MYNYDDIG % 

Yh  ystod  1969  rhoddwyd  cadarnhad  i'r  Weinyddiaeth  Amaethyddiaeth,  o 
fodl^nrwydd  ynglyn  a'r  gwaith  mewn  perthynas  i un  cynllun  o welliant  a gariwyd  allan 
odditan  } darpariaeth  uchod. 

NIFER  a NATUR  YMVffiLIADAUs 


lo 

Cvflenwad  Dwr 

32 

2. 

Carafannau 

30 

3 = 

Difa  Plaau 

8 

4« 

If  atrioedd 

b 

5 = 

Siopau  a Swyddfeydd 

10 

6 e 

Deddfau  Tai 

98 

7. 

Gwelliantau  i Dai 

102 

